


જાગૃત ઉજાગર 


પ્રમાણિકતા નો અદલ્મુત દાખલો 


મદુરાઈ દક્ષિણ ભારત... 
એ.ટી.એમ સેન્ટરમાં પડેલ રુ ૪ 
લાખ પા લીસને સુપ્રત કરતા 
તમિલનાડુના તેણી ગામના રહેવાસી 
કેતનભાઇ કાલરીયા ને જિલ્લા અધિકારી 
દ્વારાસન્માનિત કરાયા હતા. 

મદુરાઇ નજીક ગામ તેણી માં 
આપણી જ્ઞાતિનુ કાલરીયા પરિવાર 


વસવાટ કરે છે. જેમનો લાકડાનો 





વ્યવસાય છે. આ પરિવારના કેતન કાલરીયા (ઉમર વર્ષ ૪૧) એ બે દિવસ પહેલાં આપણી જ્ઞાતિને 
ગૌરવ અપાવે તેવો પ્રામાણિકતાનો એક અદ્ધુત દાખલો બેસાડ્યો છે . 

તેઓ બે દિવસ અગાઉ એટીએમ સેન્ટર મા નાણાકીય કાર્ય માટે ગયા હતા, અને ત્યાં એટીએમ 
મશીન ની બાજુમા ર હજારની નોટોના બે બંડલ પડેલા તેમણે જોયા, જેની કુલ રકમ ૪ લાખ રૂપિયા 
હતી. કેતન પટેલે તે રકમ હાથ મા લીધી અને તુરત પોલીસને જાણ કરી હતી. થોડીજ વારમા પોલીસ 
ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. અને કેતન પટેલે પોલીસ ને હકીકત જણાવી અને તે નાણાં પોલીસ ને 
સુપ્રત કરી દીધા હતા. પોલીસ તપાસ ચલાવતા એ રકમ એટીએમ મશીન ભરવા માટે લાવવામાં આવેલ 
હતી. અને બેદરકારીથી એ ટી એમ મશીન ની પાસે રહી ગઈ હોવાનું બહાર આવ્યું હતુ. જેના પગલે 
પોલીસે પૈસા બેંકના અધિકારીઓને સોપી દીધા હતા. આ સંદર્ભમા ગઈકાલે કેતન પટેલને જિલ્લા 
પોલીસ અધિક્ષક ક્ચેરીમા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સાઇચરણ તેજસ્વીએ આમત્રિત કર્યા હતા. અને કેતન 
ભાઈ ની પ્રમાણિકતા માટે તેમને પુરસ્કૃત કર્યા હતા. 


આજે આવા કળયુગ માં પણ આપણી જ્ઞાતિના લોકોમાં પ્રમાણિકતા ઠસો ઠસ ભરેલી છે, જે 
આપણી સામાજિક પ્રણાલિકા અને વડીલોના સસ્કારો નો પ્રતાપ છે. આ કેતનભાઈ ની પ્રમાણિકતાના 
સમાચાર તમિલનાડુ ના મુખપત્રો માં પણ છપાયા હતા. . 

શ્રીઅખિલ ભારત કચ્9 કડવા પાટીદાર સમાજ અને પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ કેતનભાઈ કાલરીયા ને 
તેમના પરિવાર ને ખૂબ ખૂબ અભિનદન સાથે શાબાશી પાઠવે છે . 


કેતન કાલરીયા - ૮૮૮૩૩૪૦૪૯૬૪ 
સંયોજક.. અમરાતભાઈ ભાવાણી ચેન્નઈ 


તા .૦૭ / ૦૯ / ૨૦૨૦ ના રોજ નામ.સુપ્રિમ કોર્ટ કમિટી ઓન રોડ સેફટી દ્વારા રોડ સેફટી 
અગેની કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક રાખવામા આવેલ , જેમા રાજય ખાતે બનતા રોડ અકસ્માતના 
બનાવોમા હેલ્મટ નહી પહેરવાના કારણે અકસ્માતમાં મૃત્યુ દર તેમજ ગંભીર ઇજાના પ્રમાણમાં 
નોધપાત્ર વધારો જોવા મળેલ છે. 

જે અનુસધાને તા .૦૮ / ૦૯ / ૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ 
અધિકારીશ્રીનાઓની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ અંતર્ગત રોડ અકસ્માતમાં ઘટાડો લાવવા તેમજ ટ્રાફિક 
નિયમનની સુયોગ્ય અમલવારી કરાવવા સારૂ ટ્રાફિક એન્ફોર્સમેન્ટ અગેની કામગીરીમાં હેલ્મેટ ભગના 
કેસો કરવા આપવામાં આવેલ સુચના અન્વયે તા .૦૯/૦૯/ર૦૨૦થીતા .ર૦/૦૯/૨૦૨૦સુધી 
હેલ્મેટ ભંગના કેસો અગેની [ઇવ રાખવાનો આદેશ કરવામા આવેલ છે . 


સુરક્ષા માટે જ હેલ્મેટ છે જે સર્વ મોટર બાઇક ચલાવનાર સમજી જાય તો પોલીસ અને સરકાર નુ 
કાર્યઘટે.. કોરોના મા થયેલ મૃત્યુ કરતા રોડ અકસ્માત ના મૃત્યુ દર વધુ છે અને તે માટે સ્વયમ ચાલક ને 
ધ્યાન આપવાનુ રહશે... 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


"રા'ખેંગાર (ખેંગારજી બાવા) કોણ હતા..? અને તેમનો કચ્છ સાથે શુ સબધ હતો...?? 
જવાબ : કરછના રાજા હતા. 


જવાબ આપનાર વિજેતા : સુરેશ નરેન્દ્રભાઈ નાકરાણી - નારાયણગાવ (જી- પુણે) 
૯૮૬૦૨૪૪૭૯૪ 


'રાજ, મને લાગ્યો કસુંબીનો રગ !" ગુજરાતી સાહિત્યનુ સુપ્રસિદ્ધ આ જોશિલુ કાવ્ય, 
જેમા વિરો ના ઝે નીવ વાત ડડ આ રચના ના કવિ ક કોણ ધ છે. ?? 


આપનો જવાબ આપના નામ 2 ગામ 5 આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 


વોટ્સેપ હારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


















ડો.મોહનભાઇ છાભેયા, પ્રોફેસર 
સમાજ નુ એવુ ગૌરવશાળી વ્યક્તિત્વ જે 
માત્ર પોતાના માટે નર્હીં પરિવાર માટે 
નહીં સાચા અર્થ માં સરદાર પટેલ ની જેમ 
સમાજ વિકાસ થી રાષ્ટ્ર વિકાસ ની 
ક્ષિતિજે પોતાની અનુભવી અને સાક્ષરતા 
ના પૂણ જ્ઞાની સાથે અથશાસ્ત્ર ના 
અહલુવાલીયા જેવા રાષ્ટ્રીય નીતતિ ઘડતર 
ની ટિમ મા પણ જેનો સમાવેશ છે તેઓ 
નખત્રાણા ની સૂકી પડેલી ધમની જેવી 
ય્સ્ટુંઝ કોલેજ મા પોતાની આગવી 
કાબેલિયત થકી પુનઃ રક્તસચાર કરી ને 
ફરી ધબકતી ધમધમતી અને સર્વજ્ઞાતિને 
ઉપયોગી બને રાહત રહે એવી સરકાર 
સહાય ની નીતિ સાથે જોડી ને નખત્રાણા 





માત્ર નહીં પશ્ચિમ ક્ચ્છ માં ઉચ્ચ અભ્યાસ થી આમ જનતા માટે અનેક દિશા ને ખુલ્લી કરી છે અને શ્રી 
સમાજ સંચાલિત કોલેજ દ્વારા સમાજ નુ ગૌરવ વધારેલ છે... 

આ ડો.મોહનભાઇ ચરોતર મા યુનિવર્સટી ના રજીસ્ટાર પણ રહી ચૂક્યા છે. આજે ફરી પોતાની 
અનુભવી કાબેલિયત નુ નવું પ્રમાણ પત્ર સાક્ષાત્કાર કર્યું છે. . કકપા સમાજ ની એક વ્યકતીત્વ થકી પણ 
ગૌરવબન્યુ છે. 

ભારત સરકાર દ્વારા નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં કોલેજોને ઓટોનોમસ કરવા પર ખાસ ભાર 
મૂકવામાં આવ્યો છે. આજે એન.એસ.પટેલ આર્ટ્સ કોલેજ, આણદને યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા 
ઓટોનોમસ સ્ટેટસ આપવામા આવ્યુ. 

એ માત્ર સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી જ નહીં સમગ્ર ગુજરાત માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. 
કારણકે કે માત્ર આર્ટ્સ કોલેજ હોયને ઓટોનોમસ સ્ટેટસ આપવામાં આવ્યુ હોય એવી આ ગુજરાતની 
પ્રથમ કોલેજ છે. વર્ષ : ૨૦૦૪થી ડો.મોહનભાઈ પટેલ છાભેયા સાહેબે આ કોલેજમાં આચાર્ય તરીકેનો 
પદભાર સભાળ્યો ત્યારથી આ કોલેજ ઉત્તરોતર પ્રગતિ કરતી રહીં છે. યુજીસી દ્વારા અપાતુ કોલેજ વીથ 
પોટેન્સીયલ ફોર એક્સેલેન્સ હોય, ઈનોવેટીવ કોર્સ હોય કે પછી બીજા અભ્યાસક્રમ હોય કોલેજ સતત 
નવું કરતી રહી છે. એટલુ જ નહીં અનેક વિદ્યાકીય આયોજનો, રમતગમત, સાસ્કુતિક પ્રવૃત્તિઓ હોય 
આ કોલેજ અવ્વલ પ્રદર્શન કરતી રહી છે. 

આ વિશિષ્ટ જાહેરાત થકી આપણે આચાર્યશ્રી ડૉ.મોહનભાઈ સાહેબ, સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન 
ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીશ્રી ભીખુભાઈ પટેલસાહેબ તથા સમગ્ર સ્ટાફને અભનદન આપીએ... 


આનદ ની એન એસ પટેલ આર્ટ્સ કોલેજ ને જે સ્ટેટ્સ મળ્યુ છે તે ડો.મોહનભાઇ ની કુનેહ ને 
આભરી છે.. 

અહીં થોડી અન્ય વિશેષતાઓ પણ ડો.મોહન ભાઈ ની આપણે અચૂક કરીયે.. 

તેઓ મૂળ સાયરા ગામ ના અને હાલે આનદમા કોલેજ ના પ્રિન્સિપાલ. . 

તેમનો દીકરા પ્રહર્સની તો આથી પણ વિશેસ સિદ્ધિઓ મેળવવા ની શરૂઆત કરી છે. . હાલ તેઓ 
ને વોટર રિસોર્સપર કરેલા અભ્યાસ ના કારણે અને તેની ઇન્ટેલિજન્સી ના કારણે અમેરિકા ની નામાંકિત 
યુનિવર્સીટી દ્વારા સ્પોન્સરશિપ જાહેર કરવામા આવી છે અને તેણે સપૃર્ણ સુવિધા ઉપરાંત પેમેટ આપી ને 
અમેરિકા માં એડમિશન આપ્યું છે.. સરળ અને નિખાલસ આંતરરાષ્ટ્રીય વિવેચક સાથે પણ સ્વામી 
વિવેકાનદ જેમજ નીડરતા થી પોતાની રજુઆત કરનાર આ પ્રહર્સ જરૂર સમાજ ની એક નોલેજ ની 
સેલિબ્રિટી બનશે... 

આમ ડો. મોહનભાઇ થકી અનેક વિદ્યાર્થીઓ ને ખુબજ મોટિવેશન અને ગાઈડલાઈન પણ મળી 
છે. એવો જ એક ડૉ. બ્રિજેન ભગત જે ને સરકારે બેસ્ટ અધ્યપક માં પસન્દગી કરી તે પણ આપણા ડો. 


ન્‌ 


મોહનભાઈ ના દ્દારા ઘડાયેલ વ્યક્તિત્વ છે. . આવા તો અનેક. . 
ચરોતર ની કોલેજ ને મળેલ સીધી સાથે આપના કકપા નુ ગૌરવ જોડાયેલું છે જેને આપણે સહુ 
બિરદાવીએ... 


અવસાન નોધ 


સ્વ.હરિલાલ પ્રેમજીભાઈ લીંબાણી, (રાચી વાળા). ઉ.વ. પપ, 
કચ્છ મા કોટડા(જ). હાલે ભોપાલ 
સ્વ.હસરાજ શિવજી ચૌધરી, ઉમર વર્ષ ૮૫, 
હેદરાબાદ, કચ્છ ગામ ખીરસરા નેત્રા, 
સ્વ. હંસરાજ રાજાભાઈ નાયાણી, ઉમર : ૯૬ વર્ષ 
કચ્છ : કોટડા (જ.), હાલે : રાયપુર. 





